a< 


*x 
FD 
: r 


cc 
ì 


î 
t 
ru 


k 





Rym yw, 





1 


1 


as Ŷ 
ae 
& j 


1 
“y 





Fy fr yns a chyfeillion, o bell a cherllaw, 


— Cydneswch, cewch glywed am forwyn, Ty Draw, 


Mae hon yn rhagori bob dydd ar y ma's, 
?Does eisieu ar William na morwyn na gwas. 


BYRDWN. 


Dyna hi, dyna fe, Hed fe, dyna hi, 
Dyna hi, dyna fe, dyna fe, dyna hi, 


Hi god yn y boreu heb CM wn; stwr, 

I fwydo'r ceffylau, ac oíf â nhwy, i'r dwr, 

Hi'u dod hwy yn barod i fyned i'r rhod, 

Wel dyna i chwi halier a haedda gael clod : 
Dyna hi, &c. 


Ni chlywyd yn unman un Cymro na Sais , 

Yn crio ar geffylau mor chwerwed ei llais, 

Hi'u dod hwy i dynu bob un fel y rock, 

Wrth grio, gee, Smiler, a chome here, Lock; 
Dyna hi, &c, 


A'i bilwg a'i menyg hi aiff yn ei llaw, 
I gauad y bylchau sy ar fferm y Ty Draw, 

Hi blyga y perthi, hi'u bacha hwy'n sound, 
Gwnaiff lawer amgenach nag Evan o'r Pound : 





Dyna hi, &c. j 
1-2 
se gyithh 








- 





2 


Hi gatch yn ei chryman, dwy'n dweyd ond y gwir, 
Hi feda mor laned a neb yn y sir; 
O bladur a chawell hi ladda yr ŷd, 
Mae hon yn rhagori ar ferched y byd : 
Dyna hi, &c, 


Dyma beth arall wy'n glywed yn hawdd, 

Hi goda gwteri a gweithio'n y clawdd ; 

Hi dor y glas dyweirch, hi ffitia nhwy â'r bâl, 

Hi god y bietyn, beth fynwch chwi ga'l ? 
Dyna hi, &c. 


Ble gwelsoch chwi'n unman un fenyw mor smart, 
Nid oes ei chyffelyb na'i sort gyda chart ; 
Hi ddalia yr aradr, hi ladda y gwair, 
Hi halia y wagen trwy farchnad neu ffair : 
Dyna hi, &c. 


Wrth edrych ar hon, 'dyw ei golwg fel dim, 

Does neb a feddylia fod ynddi'r fath rym ; 

He garia gôl aethus a bob llafur crwn, 

Hi gwyd ar ei chefn ddau lestirad o bwn : 
Dyna hi, &c. 


A hon sydd ar fyrder, "rwy'n clywed mawr son, 

Yn myned i fatchio â Thomas mab Shon , 

Ni íildiwn dŷ newydd ar ochr y graig, 

Hi gaiff fod yn wrryw, a Thwm fod yn wraig : 
Dyna hi, dyna fe, dyna fe, dyna hi, 
Dyna hi, dyna fe, dyna fe, dyna hi. 











8 


| MOLAWD CYMRU. 


GAN TALHAIARN. 





: Henffych well ìi wlad fy nghalon, 
Llwyddiant iti Gymru dirion ; 
Bendith i dy feibion dewrion 
ï A dy ferched glân: 
i Peraidd yw dy hynod hanes, 
” ] wresogi serch fy mynwes; 
Tra bo ngwaed yn llifo'n gynes 
Ai Caraf wlad y gân : 
î â Anwyl wlad fy nhadau, 
Caraf dy fynyddau, 
Creigiau gleision uwch y nant 
Ymwelant a'r cymylau ; 
Dolydd a dyffrynoedd ffrwythlon, 
Ffrydiau clir a llynau llawnion, 
î Adlewyrchant flodau tlysion 
-> Yn eu dyfroedd glân: 
Hiraeth sydd i'm liethu 
Am anwylion Cymru; 
Ow! na chawn fy mhwrs yn llawn , 
A chrêd adawn i'm dênu 


| Adre'n ol i blith fy nheulu, 
' A chyfeillion i'm croesawu : 
_ Yn olynawl gwnawn folianu 
íí” Cymru, gwlad y gân. 


Uc Mil melusach i fy nghalon 

7 Na mwynderau gwlad y Saeson, 

i Cig a gwin, a da, a digon, 
Ydyw gwlad y gân: 








â 


“ Nid oes modd i ngwên lawenu 


Tra bo f” enaid yn hiraethu 
Am fynyddoedd cribog Cymru, 
A'i dyffrynoedd glân : 

Nid y llawn heolydd, 

Mwg a thwrf y trefydd, < 
Nid y byd, a'i olud drud, 

Sy'n denu bryd y prydydd ; 
Ond«afonydd—gwyrddion ddolydd— 
Swn yr awel yn y coedydd— 


Cymau—glynau-—bry niau—bronydd— 


Cymru, gwlad y gân : 
Cara'r oen y ddafad, 

Cara mân-ei chariad, 
Cara'r cybydd bwrs yn llawn; 
A dyn a dawn ei dyniad: 

Cara'r babi fron eì fami, 

Caraf finau'r wlad wy'n foli— 

Duw a wyr mor anwyl imi 
Ydyw Cymru lân. 








